ANG 


BEE- -MA 


Editoryal 


Magkaisa laban 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 14 
Hulyo 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


sa rehimeng US-Aquino! 


atapos ang isang taon, walang napala ang 
[M mananayang Pilipino kundi ibayong pag- 
durusa, palalang kahirapan at papasidhing 

pagkaapi sa ilalim ng lalong nagiging mapanupil 
na rehimeng US-Aquino. Pinapasan nila ang pa- 
pabigat na krisis na resulta ng pagtahak ni Aqui- 
no sa dati nang anti-mamamayan at maka-imper- 
yalistang landas ng mga nagdaang rehimen. 

Mabilis na nadismaya ang mamamayan sa ka- 
walan ng mapagpasyang hakbang ng rehimeng 
Aquino para usigin, litisin at parusahan si Gloria 
Arroyo at ang kanyang mga kasapakat sa panda- 
rambong at mga pasistang krimen. Hindi naiiba 
sa kroniismong ala-Gloria ang ipinapakita ngayon 
ng rehimeng Aquino sa kabi- 
kabilang kwestyunableng mga 
paghirang at mga maanomal- 
yang transaksyong kinasasang- 
kutan ng tinaguriang “Kamag- 
anak, Kaklase, Kaibigan at 
Kabarilan Inc.” 

Kumakalat ang 
apoy ng galit ng 
bayan sa rehimeng Aqui- 
no bunsod ng pagpapatupad nito 
ng mga patakarang lalo lamang 
naglulubog sa kanila sa kumunoy 
ng kagutuman at kahirapan. Pinahi- 
hintulutan niyang itaas nang ita- 
as ng mga dayuhang monopolyo 
sa langis ang presyo ng mga pro- 
duktong petrolyo sa lo- 
kal na pamili- 
han. Mismong 
Malacanang ang 
nagbibigay-da- 
an sa pagtaas 
ng singilin sa 


Desisyon sa HLI, 
nilalabanan ng mga 
PAHINA 4 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


magsasaka 


HACIENDA LUISTA INE: }— O f 
- 2 2 
zz Gg 


mga expressway, tren, kuryente, tubig at mga ser- 
bisyong pangkalusugan at pang-edukasyon. Sa 
kabilang panig, hinahadlangan ni Aquino ang 
pagtaas ng sahod sa kabila ng pagdausdos ng tu- 
nay na halaga ng kita ng karaniwang mamama- 
yan. 

Patuloy ang pagkakait ng tunay na reporma sa 
lupa sa Hacienda Luisita at iba pang malalaking 
asyenda. Sunud-sunod ang mga hakbangin ng pa- 
milyang Cojuangco-Aquino para linlangin, hati- 
hatiin, takutin at supilin ang nakikibakang mga 
magsasaka at manggagawang bukid. Ikinagalak ni 
Aquino ang kautusan ng Korte Suprema na muling 
magsagawa ng reperendum hinggil sa “stock dis- 

tribution option” (SDO) taliwas sa pa- 
nawagan ng mga mag- 

SAY P, sasaka ng asyenda na 
ID ipamahagi ang lupa. 
4 na Ikinagalak din niya 
nang panigan ng Korte 
Suprema ang tiyuhin ni- 
yang si Eduardo “Dan- 
ding” (Cojuangco na 
angkinin ang “coco levy 
funds” na piniga mula 
sa pawis at dugo ng 
mga magniniyog sa 
ilalim ng batas militar. 

Sa kabila ng idinu- 
lot na krisis ng imper- 
yalistang “globalisa- 
syon” nitong nagdaang 
dalawang dekada, 
pilit pa rin itong 


Wi s o itinataguyod ni 
A KA tS, 008 - Aquino. Itinutu- 
ma E u l lak niya ang iba- 
q \ aai" yong liberalisa- 


Pakikibaka 
at mga tagumpay 
ng ILPS PAHINA 13 


49th IB, binigwasan 
sa Sorsogon PAHINA 7 


syon ng dayuhang kalakalan at 
pamumuhunan, ang pagsasapri- 
bado ng natitirang mga ari-ari- 
an ng estado at ang pagpapala- 
ki ng papel ng pribado at dayu- 
hang kapitalistang interes sa 
pagtatayo ng mga imprastruk- 
turang pampubliko. Marahas na 
binubuwag ang mga barongba- 
rong ng maralita upang big- 
yang-daan ang interes ng mala- 
laking kumpanyang komprador. 
Tinatapyasan ang badyet para 
sa kalusugan at edukasyon ha- 
bang nangangabulok ang mga 
pampublikong eskwelahan at 
mga pasilidad-medikal. 
Nananatiling tapat si Aquino 
sa patakaran ng International 
Monetary Fund (IMF). Tulad ng 
dati, mahigit kalahati ng rekur- 
so ng estado ang inilalaan para 
sa pagbabayad ng utang panla- 
bas, na kalakha'y di pinakikina- 
bangan ng bayan. Patuloy na 
ipinatutupad ang mga patakaran 
para sa ekonomyang nakatuon 
sa eksport ng bahagyang napro- 
sesong mga kalakal. Palaasa ang 
ekonomya sa utang panlabas at 
dayuhang puhunan. Walang ma- 
tagalang solusyon sa napaka- 
lubhang problema ng disem- 
pleyo. Binibigyang-daan ang 
pandarambong ng mga dayu- 
hang kumpanya sa pagmimina. 
Tumatanggi ang rehimen na 
magbalangkas ng programa para 
sa pagpupundar ng mga lokal na 


industriya at ekonomyang naka- 
tatayo sa sarili. 

Walang ipinapakain ang rehi- 
meng Aquino sa bayan kundi 
mga kasinungalingan. Ang Pan- 
tawid Pamilyang Pilipino Prog- 
ram o 4Ps ang pinakamalaking 
ilusyong inilalako ni Aquino. 
Pinaniniwala ni Aquino na sa 
pamamagitan ng pagbibigay ng 
ilanlibong pisong limos kada ta- 
on sa “pinakanaghihirap” na 
mamamayan ay maiaangat sila 
sa kahirapan kahit hindi nilulu- 
tas ang mga saligang suliraning 
sosyo-ekonomiko tulad ng ka- 
walan ng lupa, disempleyo at 
napakabababang sahod. 

Ang 4Ps ni Aquino ay bahagi 
lamang ng Oplan Bayanihan na 
binalangkas alinsunod sa US 
Counterinsurgency Guide. Sim- 
ple ang pinakalayunin ng 4Ps: 
kabigin ang mamamayan mula 
sa landas ng rebolusyonaryong 
paglaban sa pamamagitan ng 
pagpapaasa sa kanila na gigin- 
hawa ang kanilang buhay. Ipi- 
natutupad iyon kaakibat ng mga 
operasyong tinaguriang “peace 
and development” ng mga upi- 
syal sa saywar ng AFP para tak- 
pan ang kalupitan ng militar la- 
luna sa kanayunan. 

Bukambibig ni Aquino ang 
karapatang-tao subalit wala na- 
man siyang isinasagawang ma- 
kabuluhang hakbangin para ita- 
guyod ito. Wala pang kahit 


isang naparurusahan sa mga pa- 
sistang kriminal na responsable 
sa mahigit isang libong kaso ng 
ekstrahudisyal na pamamaslang 
sa ilalim ng rehimeng Arroyo. 
Namamayagpag pa rin si Gen. 
Jovito Palparan na utak ng mga 
brutal na krimen ng nagdaang 
dekada kabilang ang pagdukot, 
panggagahasa, pagtortyur sa 
mga estudyante ng UP na sina 
Karen Empefio at Sherlyn Cada- 
pan at mga aktibistang sina Ma- 
nuel Merino, Raymond Manalo at 
Jonas Burgos. 

Wala ni pagkastigo sa AFP sa 
di mabilang na krimen sa ilalim 
ng Oplan Bantay Laya noong 
2001-2010. Kaya patuloy la- 
mang ang militar sa pagsasaga- 
wa ng kampanya ng terorismo sa 
inilulunsad nitong operasyong 
triad: sabayang mga operasyong 
saywar, paniniktik at kombat. Sa 
mga operasyong tinaguriang 
“community organizing for 
peace and development” o 
COPD, nagpapataw ang militar 
ng curfew, kontrol sa popula- 
syon at pagkain na labag sa mga 
karapatan ng mamamayan. 
Araw-araw ay niyuyurakan ng 
AFP ang karapatang-tao. Sa 
unang taon ng rehimeng Aqui- 
no, nasa abereyds na linggu- 
linggo ang pagpaslang sa mga 
aktibista. 

Patuloy ang pagtanggi ng 
militar na kilalanin at respetu- 
hin ang Comprehensive Agree- 
ment on Respect for Human 


Rights and International Huma- 
nitarian Law (CARHRIHL). Ni- 
tong nagdaang mga buwan, wa- 
lang habas din nitong nilabag 
ang Joint Agreement on Safety 
and Immunity Guarantees (JA- 
SIG) sa pag-aresto at pagkulong 
sa mga kinatawan at konsultant 
ng National Democratic Front of 
the Philippines (NDFP) sa usa- 
pang pangkapayapaan. Patuloy 
na nakakulong ang 17 konsul- 
tant ng NDFP sa kabila ng pag- 
pirma ni Aquino sa kasunduan 
noong Enero 2011 na palalayain 
sila. Nakabimbin pa rin ang ma- 
higit 300 bilanggong pulitikal. 


Nilalaman 


Editoryal: Magkaisa laban sa 
rehimeng Aquino 

SOYA sa buong bansa 
Desisyon sa HLI, nilalabanan 
Linggo-linggong pamamaslang 
Demolisyon sa Davao 
Pang-aabuso sa Abra 

AFP, binigwasan sa Sorsogon 
Opensiba sa Palawan 
Opensiba sa Samar 

Obispo, pinarangalan 
Sumagaysay, nananaginip 
Opensiba sa Leyte 
Pangangamkam sa ST 


BAAN 


Taon XLII Blg. 14 Hulyo 21, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: Pagsasamantala sa gulayan 

angbayan@yahoo.com Mga tagumpay ng ILPS 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


O 0 O NN DA W0 0T bh We 


Sa kabilang panig, tuluy-tu- 
loy ang pakikipag-ayusan ni 
Aquino sa mga Marcos. Ang pag- 
bubukas na ituring na “bayani” 
ang diktador na si Marcos ay 
malaking insulto sa sambaya- 
nang Pilipino at pagbabaligtad 
sa kanilang husga nang ibagsak 
si Marcos sa Pag-aalsang Edsa 
noong 1986. 

Tulad ng diktadurang Marcos 
at mga sumunod na rehimen, 
nagpapamalas si Aquino ng wa- 
lang kahihiyang pagpapakatuta 
sa imperyalismong US. Ipinag- 
tatanggol niya ang Visiting 
Forces Agreement, ang Mutual 
Defense Treaty at iba pang di 
pantay na kasunduan ng Pilipi- 
nas at US. Patuloy na nakaistas- 
yon sa Camp Navarro sa Zambo- 
anga City ang may 700 tropang 
Amerikano na kabilang sa Joint 
Special Operations Task Force 
(JSOTF)-Philippines. Sunud-su- 
nod ang pagdaong ng mga bar- 
kong pandigma ng US na nagba- 
baba ng libu-libong tropang 
Amerikano. 

Sa utos ng US, ginagatungan 
ni Aquino ang isyu ng Spratly 
Islands upang lumikha ng ten- 
syong diplomatiko at militar sa 
South China Sea. Nais ng US na 
likhain ang sitwasyon upang 
makapanghimasok ang pwer- 
sang militar nito sa ngalan ng 
“pagtulong” sa Pilipinas. Estra- 
tehikong layunin ng US na had- 
langan ang paglakas ng China 
na itinuturing na lumalaking 
banta sa pangdaigdigang kapa- 
ngyarihan ng US. 

Ang rehimeng US-Aquino 
ang kasalukuyang reaksyunar- 
yong namamahala sa naghaha- 
ring sistemang malakolonyal at 
malapyudal. Walang maaasa- 
hang maaliwalas na kinabukas- 
an ang sambayanang Pilipino sa 
ilalim ng paghahari ni Aquino. 
Ihahatid lamang nito ang ma- 
sang anakpawis, petiburgesya 
at pambansang burgesya sa su- 
nud-sunod na papalalang mga 
krisis. 

Sa pagnanais na makamit 
ang pambansa at demokratikong 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


mga pagbabago, walang ibang 
masusulingan ang sambayanan 
kundi ang maglunsad ng mga 
pakikibakang masa at isulong 
ang armadong rebolusyon. Ang 
pagpapatupad ni Aquino ng an- 
ti-mamamayan at makadayu- 
hang mga patakaran ay nag- 
uudyok sa bayan na paigtingin 
ang kanilang mga pakikibaka. 
Hindi maglalaon at hahantong 
ang mga ito sa pag-aalsa ng 
milyun-milyong mamamayan la- 
ban sa papet at reaksyunaryong 
paghahari ni Aquino. 

Patuloy na isinusulong sa 
buong bansa ang pakikidigmang 
gerilya upang igpawan ang mga 
kahinaan, higitan pa ang naka- 
raang mga tagumpay at kamtin 
ang mga rekisito sa pagsusulong 
ng digmang bayan tungo sa es- 
tratehikong yugto ng pagkapa- 
tas. Sa pagsulong ng mga paki- 


kibakang masa, dapat handa 
ang Bagong Hukbong Bayan sa 
pagrekluta ng libu-libo pang Pu- 
lang mandirigma sa mga dara- 
ting na panahon. Dapat tuluy- 
tuloy na maglunsad ng mga tak- 
tikal na opensibang kayang 
ipagwagi upang pahinain ang 
armadong pwersa ng kaaway, 
mag-ipon ng karagdagang mga 
sandata at magbigay-inspira- 
syon sa bayan sa pagsusulong 
ng kanilang mga pakikibakang 
masa. 

Dahil sa pagpapatupad nito 
ng anti-mamamayan, makadayu- 
han at mapanupil na mga pataka- 
ran, mabilis na nahihiwalay ang 
rehimeng Aquino sa mamamayan, 
kahit iisang taon pa lamang ito 
sa poder. Hindi maglalaon at lala- 
munin ang paghahari ni Aquino 
ng mga apoy ng pakikibaka ng 
sambayanang Pilipino. AB 


State of the Youth Address, inilunsad 


aglunsad ang mga grupo ng kabataan-estudyante ng koor- 
dinadong kilos-protesta nitong Hulyo 19 na tinaguriang 


“State of the Youth Address” (SOYA) upang igiit kay Benigno 
Aquino III ang sapat na badyet para sa mga pampublikong 
unibersidad at kolehiyo. Binatikos nila ang patuloy na pag- 
bawas ng nakalaang badyet sa mga pampublikong kolehiyo at 
unibersidad. Anila, ang halos dalawang dekadang tuluy-tuloy 
na pagkakaltas sa badyet sa edukasyon ay nakasama sa kali- 
dad ng edukasyon sa bansa. 

Nilahukan ng daan-daang mga organisasyon ng kabataan- 
estudyante ang pambansang kilos-protesta. Sinuportahan din 
ito ng 112 kasapi ng Philippine Association of State Universi- 
ties and Colleges (PASUC), Kabataan. 

Partylist at ni Pres. Alfredo Pascual ng (% 
University of the Philippines. 

Sa National Capital Region, tampok sa 
mga kilos-protesta ang mga walkout ng 
mga estudyante, pagsisindi ng kandila at 
“planking” o pagdapa ng mga raliyista. 

Samantala, sa Iloilo City, 2,500 es-% 
tudyante ang nag-walk out at nagmartsa Y 
patungong Iloilo Provincial Capitol para sa 
SOYA. Kabilang sa mga nag-walk out ang mga 
estudyante ng Western Visayas College of 
Science and Technology, University of the 
Philippines in the Visayas at West Visayas State 
University. Naglunsad din ng walkout ang mga estudyante mu- 
la sa Baguio, La Union, Sorsogon, Cotabato, Cebu, Davao at 
Cagayan de Oro. AB 


Mga magsasaka ng Hacienda 
Luisita, lumalaban sa 
desisyon ng Korte Suprema 


a kabila ng mga pagbabawal ng pamilyang Cojuangco-Aquino, 
C ererat ng mahigit 200 manggagawang bukid ng Hacienda 
Luisita Inc (HLI) ang 500 ektaryang lupa na binakuran at 
inangkin ng Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) at ng ka- 
sosyo nitong Luisita Industrial Park Corp. Ito'y ginawa sa loob ng 
pinagtatalunang asyenda ng tubo sa Barangay Balete, Tarlac City. 


Ang kampanyang bungkalan 
na nilahukan ng mga upisyal ng 
barangay ay organisadong pro- 
testa laban sa maka-panginoong 
maylupang desisyon ng Korte 
Suprema noong Hulyo 5. Baga- 
mat nagpapawalambisa sa Stock 
Distribution Option (SDO), ang 
desisyon ay nag-uutos din na 
magsagawa muli ng reperendum 
kung saan pagpipiliin ang mga 
magsasaka kung papabor sila sa 
SDO o sa pamamahagi ng lupa. 

Mahigit dalawang ektarya 
ang nabungkal sa loob lamang 
ng isang araw, gamit ang mga 
gulok at ilang hand tractor. 

Bago ito, ipinahayag na ng 
mga magsasaka at manggaga- 
wang bukid na hindi nila tina- 
tanggap ang desisyon ng korte. 
Hindi sila lalahok sa anumang 
reperendum na ipatatawag dulot 
nito. 

Alam na alam ng mga taga- 
asyenda na pabor sa pamilyang 
Cojuangco-Aquino ang desisyon 
ng Korte Suprema. Sa botong 6- 
4, kinatigan nito 
ang naunang 
desisyon ng 
Presidential 
Agrarian Re- 
form Council 
(PARC) noong 
2005 na nagpa- 
walambisa sa 
Stock Distri- 
bution Opti- 
on (SDO). 
Pero binale- 
wala nito 
ang dekada- 
dekada nang 
pakikibaka ng 


4 


mga magsasaka at manggaga- 
wang bukid para sa lupa. 

Dati nang ginamit ng pamil- 
yang Cojuangco-Aquino ang re- 
perendum para ikutan ang obli- 
gasyon nilang ipamahagi ang 
lupa ng asyenda. Una nilang gi- 
namit ang taktikang ito noong 
1989, sa ilalim ng rehimen ni 
Corazon Cojuangco Aquino. 

Dahil ipinangalandakan no- 
on ni Aquino ang repormang 
agraryo bilang haligi ng kan- 
yang rehimen, pinalawak niya 
ang saklaw ng reporma sa lupa. 
Pero para mapanatili sa ka- 
nyang angkan ang Hacienda Lu- 
isita, hindi sinaklaw ng repor- 
ma ang asyenda at sa halip ay 
ipinailalim ito sa iskemang 
SDO. Sa halip na lupa, mga 
walang kwentang sapi ang ipi- 
namahagi sa mga magsasaka. 

Noong Agosto 2010, nagka- 
roon ng panibagong reperendum 
sa pagtatangkang idiskaril ang 
lumalakas na paglaban ng ma- 
mamayan sa 


asyenda. Lansakan ang naging 
panunuhol at pananakot ng mga 
armadong goons ng mga Coju- 
angco-Aquino para manipulahin 
ang botohan at palabasing ma- 
yorya ng mga magsasaka ang 
may gusto ng SDO. Hindi tin- 
anggap ng mga magsasaka ang 
reperendum at ang inihaing 
compromise deal ng pamilyang 
Cojuangco-Aquino. 

Mula't sapul, walang balak 
ang pamilyang Cojuangco-Aqui- 
no na ipamahagi ang 6,453 ek- 
taryang produktibong lupa ng 
asyenda sa kabila ng bukambi- 
big ng asenderong pangulo. Gi- 
namit nila maging ang kataas- 
taasang hukuman ng bansa para 
gawing ligal ang patuloy na 
pag-angkin ng kanilang angkan 
sa lupang hindi naman sa kani- 
la. 

Matatandaang noong dekada 
1950, ang perang ginamit sa 
pagbili ng Hacienda Luisita na 
noo'y pagmamay-ari ng mga Es- 
panyol ay mula sa pautang ng 
Government Service Insurance 
System at ilang bangko ng US 
na ginarantiyahan ng gubyerno 
ng Pilipinas. Pumayag noon ang 
pamahalaan na gamitin ang 
pondo ng GSIS at garantiyahan 
ang utang nito sa bangko ng US 
sa kondisyong pagkatapos ng 25 
taon ay ipamamahagi na ang lu- 
pa sa mga magsasaka at mang- 
gagawang bukid. 

Hindi ito ipinatupad ng mga 
Cojuangco. Gamit ang pagmani- 
obra sa mga batas at lantarang 
panloloko sa mga magsasaka, 
inangkin nila ang lupa at 
marahas na sinupil ang 
paglaban ng mga tunay 
na nagmamay-ari nito. 

Mariing kinundena ng 
iba't ibang grupo ng mga 
magsasaka at iba't ibang 
sektor ang desisyon ng 
Korte Suprema. Nagsimula 
nang maglunsad ng iba't 
ibang aksyong protesta 
sa Hacienda Luisita para 
igiit ang kanilang kara- 

patan na maangkin ang 
lupa. [AB] 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO ziz 


Linggu-linggong 
pamamaslang sa ilalim 
ng rehimeng Aquino 


lang ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng 


Wer awat ang kampanya ng ekstrahudisyal na pamamas- 


rehimeng Aquino. Sa unang taon ng rehimen, halos bawat 
linggo ay may isang aktibistang pinaslang ang mga armadong 
ahente ng estado. Pinatitingkad nito ang kahungkagan ng mga 
deklarasyon ng rehimen na itataguyod nito ang karapatang-tao. 


Sa unang taon ni Aquino, 
naitala ng grupong KARAPATAN 
ang 48 kaso ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang. Kabilang sa mga 
biktima ang mga aktibista mula 
sa sektor ng magsasaka, mangga- 
gawa, mga pambansang minorya, 
empleyado ng gubyerno, titser, 


ng kalikasan. Walang humpay din 
ang mga kaso ng pagdukot, tor- 
tyur, arbitraryong pang-aaresto, 
iligal na detensyon at iba pang 
mga karahasang militar sa bansa. 

Wala ring ipinakikitang in- 
tensyon ang rehimeng Aquino 
na parusahan ang mga pasis- 


iba pang krimen sa ilalim ng re- 
himeng Arroyo. Sa kabila ng 
dalawang magkasunod na kau- 
tusan ng Korte Suprema sa 
Armed Forces of the Philippines 
na ilitaw ang mga dinukot ni- 
tong aktibista, wala pa ring gi- 
nagawang hakbangin si Aquino 
upang papanagutin ang mga 
upisyal at tauhan ng AFP na 
nagsagawa at nasa likod ng 
mga mga krimeng iyon. 

Nitong Hulyo, magkasunod 
na ipinag-utos ng Korte Supre- 
ma sa militar na ilitaw ang mga 
aktibistang sina Jonas Burgos, 
Karen Empeño, Sherlyn Cadapan 
at Manuel Merino. Kinilala ng 
korte ang mga ebidensya na 
nagpapakita na ang pagdukot 
kay Burgos noong Abril 2007 at 
kina Empefio noong Pebrero 


estudyante, negosyante, marali- tang 
tang lunsod at tagapagtaguyod 


responsable sa mahigit 
1,000 kaso ng pamamaslang at 


2006 ay kagagawan ng mga 
tauhan ng AFP. AB 


3 magsasaka, binugbog 
ng 801st DRC 


WALA pa ring awat ang pang-aabuso ng 
militar sa kanayunan. Tatlong magsasa- 
ka ang binugbog ng mga nag-oopera- 
syong sundato nitong Mayo at Hunyo sa 
isang baryo sa Basey, Samar. 

Noong Hunyo 4, namaga ang kata- 
wan at nabalian ng mga buto si Jessie 
Odel, 35, may asawa, nang bugbugin si- 
ya ng mga sundalo ng 19th IB sa Sityo 
Biga, Barangay Mabini dahil wala si- 
yang maituro tungkol sa Bagong Huk- 
bong Bayan. 

Noong Mayo 26, dinakip at binug- 
bog ng mga sundalo ng 801st Division 
Reconnaissance Company (DRC) si "Jer- 
ry," 30, may asawa. 

Isang araw bago ito, dinakip din at 
binugbog ng parehong yunit-militar sa 
Sityo Bagti, Barangay Mabini ang mag- 
sasakang si "Docoy," 30, may asawa. 

Ang lahat ng biktima ay binalaang 
huwag magsumbong. Si Odel ay sinabi- 
han ng mga sundalo na babayaran la- 
mang nila ang mga gastusin niya sa os- 
pital kung tatahimik na lamang siya 
tungkol sa pagpapahirap sa kanya. W 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


Demolisyon sa Davao City 


SAMPUNG residente ng Barangay Soliman, Agdao Dis- 
trict, Davao City ang nasaktan nang idemolis ang 
kanilang komunidad noong Hulyo 1. Kabilang sa mga 
nasaktan ang isang 12-taong gulang na bata. 

Mariing kinundena ng Tanggol Bayi, grupo ng 
kababaihang nagtatanggol sa karapatang-tao ang 
marahas na demolisyon. Sampung araw lamang bago 
ito ay dinemolis din ang isang maralitang komunidad 
sa Tigatto, Buhangin District sa parehong syudad. 

Mahigit 200 pamilya ang mawawalan sana ng 
tahanan kung nalubos ang demolisyon. Problema rin 
kung saan sila maitataboy dahil malaking bahagi ng 
Davao City ang nasalanta ng baha ilang araw pa 
lamang ang nakararaan. 

Hindi natuloy ang pagwasak sa lahat ng mga ba- 
hay nang dumating si Mayor Sara Duterte para 
kumprontahin si Court Sheriff Abe Andres na nagpa- 
patupad ng demolisyon. Bago ito ay pinakiusapan 
niya ang court sheriff na ipagpaliban nang ilang oras 
ang demolisyon at hintayin ang kanyang pagdating 
para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Nang bale- 
walain ng court sheriff ang pakiusap ng meyor, sa 
galit ni Duterte ay sinuntok niya ito. Ang insidenteng 
ito ang umagaw ng atensyon ng masmidya at publiko. 
Marami ang bumatikos kay Duterte subalit marami 
ang tila nakaligta sa pagpansin sa karahasan laban sa 
mga maralita. ABI 


Siia PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga pang-aabuso ng militar 


sa Tubo, Abra 


ng mga operasyong militar ng 41st IB mula Marso hanggang 


M'eo paglabag sa karapatang-tao ang naging katambal 


Abril sa Barangay Alangtin, Tubo, Abra at nitong Mayo sa 
Barangay Baclingayan sa bayan din ng Tubo. 


Sa Baclingayan, iligal na 
inaresto noong Mayo 24, ban- 
dang alas-6:15 ng umaga si Sa- 
yan Pimmangen Macaiba, taga- 
Belwang, Sadanga, Mountain 
Province. Pumunta noon sa 
Baclingayan sina Macaiba at isa 
pa niyang kasama na taga-Bel- 
wang para bumili ng kalabaw. 
Habang nasa daan na sila paba- 
lik sa Belwang, nasalubong nila 
sa Kadawilan sa Belwang-Bacli- 
ngayan Trail ang isang seksyon 
ng Recon Platoon Alpha Coy ng 
41st IB sa ilalim ni 2Lt. Aries M. 
Tagayun. Nakatakbo ang kasama 
ni Macaiba. 

Hinanapan ng militar si 
Macaiba ng dokumento ng kala- 
baw pero wala siyang maipakita. 
Kinumpiska ng militar ang dala 
niyang karbin at .45 na pistola. 

Pinaputukan pa ng militar 
ang tabi ng paa ni Macaiba nang 
tatlong beses kaya nabutas ang 
kanyang tsinelas. Pinagsuot siya 
ng poncho at isinama siya at 
ang kalabaw pabalik sa Bacli- 
ngayan. Binusalan ang kanyang 
bunganga para hindi siya 
makapagsalita. 

Inientrega ang kalabaw 
sa mga upisyal ng bara- 
ngay. Hindi nila ipina- 
kita si Macaiba sa mga 
mamamayan ng Baclinga- 
yan. Mga alas-11 ng gabi 
ay dinala si Macaiba sa 
sentro at ipinasa sa PNP. 
Kinasuhan siya ng iligal 
na pag-iingat ng armas at pi- 
nagpyansa ng P80,000. Pansa- 
mantalang nakalalaya si Macai- 
ba pero may hinaharap pa rin si- 
yang gawa-gawang kaso. 

Mula Mayo 22 hanggang 29 
ay nagpakat ng dalawang 105 


mm howitzer ang militar sa Ba- 
rangay Kili, Tubo. 

Noong Mayo 22 ay ilang oras 
na idinetine ng 41st IB sa power 
house ng Micro Hydro Power ge- 
nerator ng Barangay Kili si Ma- 
nuel Bagsao, residente ng natu- 
rang baryo. Pinalaya lamang si- 
ya nang sugurin ng mamamayan 
ang kinaroroonan ng militar pa- 
ra igiit ang pagpapakawala kay 
Bagsao. 

Tinakot din ni Lt. Col. Noli 
Anquillano, hepe ng 50th IB, 
ang ama ni Ka Andy, isang Pu- 
lang mandirigma para ituro niya 
ang kinaroroonan ng kanyang 
anak. 

Sa Sityo Beew sa bayan ng 
Alangtin, nagpakat ng mortar 
launcher sa harap ng simbahan 
sa loob ng baryo ang mga tau- 
han ni Colonel Anquillano. Ilang 
beses nilang pinaputok ang 
mortar na ito. Isang buwan din 
nilang pinwestuhan ang mga 
pasilidad ng sibilyan tulad ng 
dap-ay (lugar-tipunan ng mga 
nakatatanda) at barangay hall 

bukod sa mga bahay ng 

mga residente. 

Kinontrol ng 

militar ang 

kilos ng 

mamama- 

yan. Inilista 

nila ang 

mga panga- 

lan ng mga 

lumalabas ng baryo, lugar na 

pupuntahan at oras at petsa ng 
pagbalik. 

Arbitraryo nilang sinasaktan 
ang ilang sibilyan. Dalawang 
beses na dinagukan ng isang 
sundalo si Wail, isang 30 taong 
gulang na binata, dahil hindi 


raw nagustuhan ng sundalo ang 
paraan ng pagsagot ni Wail sa 
mga tanong niya. Minultahan ng 
mga nakatatanda ang naturang 
sundalo dahil sa kanyang kala- 
pastanganan. 

Hinaras din ang mga pinag- 
hihinalaang tagasuporta ng BHB 
sa Beew. Partikular na pinag-ini- 
tan ang apat na bahay na pinag- 
sususpetsahan nilang panguna- 
hin daw na tinutuluyan ng BHB: 
ang tahanan ng mag-asawang 
Lorenzo at Rita Cayandag; Bene- 
dicto 'Bakday' Oloan; Tessie Ba- 
kilog; at Totoy Palino. Kinunan 
nila ng litrato si Jennifer Palino 
(anak ni Totoy Palino) at inaku- 
sahang kuryer ng BHB. Pinag- 
initan din ang aso ni Oloan na 
pang-hunting daw ng BHB. 

Sinira ng mga tropa ng 50th 
IB ang bakod ng mga alagang 
kalabaw kaya nakapasok ang 
mga ito sa mga bukid at kaingin 
at nasira ang mga tanim ng ma- 
sa. Marami ring kalabaw ang na- 
hulog, napilay o namatay. Hindi 
man lamang inayos ng mga sun- 
dalo ang sinira nilang bakod. 

Sinunog ng militar ang kagu- 
batan at kabundukan na pinag- 
hihinalaan nilang kinaroroonan 
ng BHB. Malawak ang inabot ng 
sunog. Mumultahan sana sila ng 
mamamayan pero huli na dahil 
umalis na ang mga tropa. 

Pinakamalala nilang pagla- 
bag ang pagdukot kay Martin 
“Baldo” Chupchupen na taga-Ma- 
init, Bontoc, Mountain Province. 
Galing si Chupchupen sa Mainit 
para bumili ng kalabaw sa 
Alangtin kaya hindi niya alam 
na may operasyon ang militar. 
Nasalubong niya ang mga tropa 
ng 50th IB sa Mt. Layaban. Hi- 
nuli siya ng mga ito at dinala sa 
kanilang hedkwarters sa Mana- 
bo, Abra. Tuwing hinanahap siya 
ng mga kababaryo niya sa him- 
pilan ng 50th IB ay sinasabi ng 
militar na pinalaya na nila si 
Chupchupen. Ang totoo'y hindi 
pa rin siya inililitaw hanggang 
ngayon. [AB 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


MGA ULAT KORESPONSAL P3] 
49th IB, binigwasan ng BHB sa Sorsogon 


perasyong tropa ng 49th IB sa Sorsogon. Sa 

bawat atake ng kaaway ay natutunugan sila 
ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) at natatambangan. 

Noong Hulyo 4, napag-alaman ng isang yunit 
ng BHB na nakahimpil noon sa Barangay Togawe, 
bayan ng Gubat na naglalakad patungo sa kani- 
lang lokasyon ang isang tim ng 49th IB. Agad na 
nagplano ng ambus ang mga Pulang mandirigma. 
Pinasabugan nila ng command-detonated explo- 
sive (CDX) bago paulanan ng bala ang parating na 
mga sundalo. Apat sa mga kaaway ang naiulat na 
napatay. 

Kinabukasan, pinagbuntunan ng militar ng 
kanilang galit ang mga inosenteng sibilyan. 
Bandang alas-9:30 ng umaga, kanilang tina- 
ngay sina Rosabelle Mangampo Calayo, 32 ta- 


Keson ang mga kaswalti ng mga nag-oo- 


23 armas, nasamsam 


sa mga kontra-minang 
opensiba ng BHB sa Palawan 


agbubunyi ang mamamayan ng Palawan sa sunud-sunod na 
Ne tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) laban sa 
mga mapanirang operasyon ng pagmimina sa lalawigan. Na- 
kasamsam ang mga Pulang mandirigma ng 23 armas sa anim na 
taktikal na opensiba ng Zacarias Sarsidillo Command (BHB-Pala- 


wan) nitong Hunyo hanggang Hulyo. 


ong gulang na maybahay, mga anak niyang si- 
na Mark Jay, 2 taong gulang at Mark Anthony, 
1 taong gulang, at pamangking si Ricky Calayo, 
23 taong gulang at dinala sa munisipyo ng Gu- 
bat. Pinauwi lamang sila pagsapit ng alas-2 ng 
hapon nang puntahan sila ng barangay chair- 
man ng Togawe. 

Bago ito, tinangkang kubkubin ng 49th IB ang 
isang yunit ng BHB na pansamantalang nakahim- 
pil sa Barangay San Ramon, Barcelona noong 
Hunyo 30 ng hapon. Natunugan ito ng BHB at 
naunahan sila gamit ang CDX at mga awtomati- 
kong riple. Hindi bababa sa tatlo ang napatay at 
lima ang nasugatan sa kaaway. 

Kinagabihan, naglunsad ng hot pursuit opera- 
tion ang militar sa Barangay San Ramon. Kinum- 
piskahan nila ng cellphone ang mga tagabaryong 
sina Rosanna at Rosemarie Estiller. AB 


anim na radyong pangkomunika- 
syon, isang sniper scope at iba't 
kalibre ng mga bala. 

Sa bayan din ng Taytay, pi- 
narusahan ng isang yunit ng 
BHB ang abusadong Bantay La- 
wa Security Group noong Hunyo 
27 sa Danao Lake, Barangay 
Poblacion dahil sa pagiging 
instrumento nito sa pang-aagaw 
ng lupa at panununog ng mga 
taniman ng mga magsasaka sa 
nasabing lugar. Nasamsam ang 


Ayon kay Ka Samuel Caballe- 
ro, tagapagsalita ng BHB-Pala- 
wan, nakasamsam ang BHB no- 
ong Hulyo 2 ng mga kagamitan 
sa pagmimina sa Orebucks Mine- 
ral Traders, isang kumpanyang 
nagmimina ng chromite sa Ba- 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2005 


din sila ng 11 armas na may 
iba't ibang kalibre tulad ng 
isang Baby M16, dalawang In- 
gram machine pistol, dalawang 
KG9 machine pistol, dalawang 
shotgun, dalawang .45 pistola 
at isang .38 rebolber. Nakasam- 
sam din sila ng tatlong granada, 


isang “Street Sweeper” na shot- 
gun, apat na .45 pistola at isang 
radyong ICOM. 

Sinalakay naman ng BHB-Pa- 
lawan noong Hunyo 26 ang mga 
tauhang panseguridad na nagba- 
bantay sa minahan ng Ipilan 
Nickel Corporation sa Barangay 
Ipilan, Española, Palawan. Naa- 
gaw sa kanila ang isang shotgun, 
isang pistolang 9 mm at anim na 
radyong pangkomunikasyon. Sa 
araw ding ito, nakumpiska mula 
sa tauhang panseguridad ng 
Macro Asia ang isang shotgun at 
isang .38 kalibreng pistola. Ang 
Macro Asia ay nagmimina ng 
nickel sa Barangay Pulot 3, sa 


“Palawan...,” sundan sa pahina 8 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


“Palawan...,” mula pahina 7 


bayan din ng Española. 

Samantala, dinisar- 
mahan ng isang iskwad 
ng BHB ang abusadong 
kriminal na pribadong 
armadong grupo ni Abet 
Pacia sa Barangay San 
Jose, Taytay noong Hu- 
nyo 6. Nakakumpiska si- 
la ng isang karbin, dala- 
wang shotgun, isang kal 
.45 pistola at isang pa- 
res ng night vision gog- 
gles. 

Ani Caballero, ikina- 
sisiya ng mamamayan 
ang matagumpay na mga 
opensibang ito ng kani- 
lang hukbong bayan. 
Matagal nang inirerekla- 
mo ng mga taga-Palawan 
ang pagkasira ng kapali- 
giran dulot ng operasyon 
ng mga kumpanya sa 
pagmimina. Inirerekla- 
mo rin ng mamamayan 
ang paghahasik ng takot 
ng mga armadong tau- 
han ng mga kumpanyang 
ito laluna sa mga bata at 
kabataan. 

Sa kabila nito, nagbi- 
bingi-bingihan ang mga 
gubyernong lokal at na- 
kikipagsabwatan pa sila 
sa mga kumpanya sa 
pagmimina. AB 


Operasyong harasment sa Samar 


ISANG sundalo ang napatay at tatlong iba pa ang nasugatan sa ope- 
rasyong harasment na inilunsad ng isang yunit ng Jorge Bolito Com- 
mand ng Bagong Hukbong Bayan noong Mayo 29 sa Sityo Biga, Bara- 
ngay Mabini, Basey, Samar. Ang mga kaswalti ay kabilang sa 35 tropa 
ng nag-ooperasyong 801st Division Reconnnaissance Company, isang 
piling yunit ng 8th Infantry Division.Walang kaswalti sa paning ng 
BHB. Ang pag-atake ay pagpaparusa sa 801st DRC na sangkot sa pam- 
bubugbog sa mamamayan sa kanilang mga operasyon sa Basey. 


Serbisyong medikal sa Samar, inilunsad 


UMABOT sa 120 pasyente mula sa ilang baryo ng Pinabacdao, Samar 
ang nagtamasa ng iba't ibang mga serbisyong medikal mula sa mga 
Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at lokal na me- 
dik noong Hunyo. Isinailalim sila sa mga pagsusuri, menor na ope- 
rasyon, pagbunot ng ngipin at iba pang serbisyong pangkalusugan. 

Ang interbaryong serbisyong medikal ay inilunsad matapos ang 
pagsasanay ng Jovito Ragay Command ng BHB sa Calbiga, Samar no- 
ong Mayo 23-Hunyo 10. Lumahok dito ang 15 gerilya at 10 kasapi ng 
mga lokal na organisasyong masa. Layunin ng pagsasanay ang pag- 
papataas ng kaalaman sa usaping pangkalusugan at ang pag-aambag 
ng gawaing medikal sa pagsusulong ng digmang bayan. 


Utak ng mga pasistang krimen, pinarusahan sa Batangas 


IPINATUPAD ng Bagong Hukbong Bayan ang hatol ng hukumang 
bayan laban kay P/Supt. Rodney Ramirez na napatunayang utak sa 
pamamaslang ng dalawang lider-masa sa Southern Tagalog. Ang paru- 
sang kamatayan ay ipinatupad ng Eduardo Dagli Command noong 
Hunyo 12 ng umaga sa Barangay Butong Bayan, Taal, Batangas. 

Sa isinagawang imbestigasyon, napatunayan na si Ramirez ang 
nag-utos ng pagpatay sa mga lider-masang sina Sabina “Nanay 
Sabeng” Mendoza Arriola sa Santa Rosa, Laguna noong Marso 23, 
2009 at kay Kenneth Reyes sa Lemery, Batangas noong Abril 11. 


Bishop Purugganan, tagapaglingkod ng sambayanan 


agpugay ang National Democratic Front of the 

Philippines kay Most Rev. Miguel Purugganan, 
Bishop Emeritus ng Diocese ng Ilagan, Isabela na 
namatay noong Hulyo 8. Ipinaabot ng NDF ang 
taos-puso nitong pakikiramay sa kanyang pami- 
lya, mga kasamahan sa simbahan, mga kaibigan 
at lahat ng mamamayang natulungan niya. 

Si Bishop Purugganan ay isa sa pitong Katoli- 
kong obispo na matapang na nakipaglaban sa ba- 
tas militar at sa diktadurang Marcos. Itinayo niya 
ang Basic Christian Communities Community Or- 
ganizing (BCC-CO) sa buong bansa na nag-organi- 
sa at nagmobilisa sa mga inaapi at pinagsasa- 
mantalahang mamamayan para igiit ang kanilang 


karapatan, kolektibong isulong ang kanilang inte- 
res at ipaglaban ang kanilang batayang pamban- 
sa at demokratikong mga mithiin. Naging tagapa- 
ngulo siya ng BCC-CO sa mahabang panahon. 
Tinanggap niya bilang istap na organisador ng 
BCC-CO kahit ang mga taong tinutugis ng dikta- 
durang Marcos at binansagan nitong kaaway ng 
estado. Tinulungan at dinepensahan niya ang 
mga istap niyang hinuhuli at ikinukulong ng mi- 
litar. Kahit noong panahong hindi pa siya obispo, 
nakilala siya bilang makatarungan at mapagkali- 
ngang tao. Anang NDFP, hindi malilimutan ng 
mga nakasama niya ang kanyang taimtim na pag- 
lilingkod sa sambayanan. AB 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Jk 


Nananaginip nang gising 
si Colonel Sumagaysay 


Bayan (BHB) sa Negros, taliwas sa halos araw-araw na pam- 


U ng matataginting na tagumpay ang Bagong Hukbong 


bubuladas ni Col. Jonas Sumagaysay ng 3rd ID. 


Nananaginip si Colonel 


Sumagaysay kung ang aka- , X NGA 


la niya ay hindi maglala- 

on at babagsak na ang NG 
BHB sa Negros. Sa pina- ` 
kahuling buladas ni Suma- 
gaysay, nakapagtanim daw 
ang AFP ng mga “deep penetra- 


tion agent” (DPA) o mga “insi- b4 


der” sa hanay ng rebolusyona- 
ryong kilusan kaya nalalaman 
daw nila agad ang mga kilos 
ng BHB. Ayon sa kanya, isa 
umanong “Oplan Panghila- 
mon” (Oplan Pagbunot-damo) 
ang isinasagawa ng rebolusyo- 
naryong kilusan sa isla para lini- 
san ang hanay nito ng gunigu- 
ning mga DPA. 

Lumalakas, at hindi humihi- 
na ang BHB sa isla. Patunay ni- 
to, nakapaglunsad ang BHB ng 
21 koordinadong taktikal na 
opensiba mula Hunyo 5 hang- 
gang Hulyo 6. Ayon sa pahayag 
sa midya ni Ka Juanito Magba- 
nua, tagapagsalita ng Apolina- 
rio Gatmaitan Command ng 
BHB-Negros, pitong sundalo ang 
napatay at 15 ang nasugatan sa 
kaaway at nakasamsam pa ang 
BHB ng anim na malalakas na 
armas. Pinarusahan din ng BHB 
ang mga asset ng militar. 

Pinakahuli sa mga taktikal 
na opensiba ang pananalakay ng 
BHB sa fish farm ng pamangkin 
ni Gov. Alfredo Marañon Jr. sa 
Barangay Bulanon, Sagay noong 
Hulyo 16. Dalawang M14, isang 
M16, isang shotgun at isang .22 
na pistola ang nasamsam sa 
naturang pananambang. 

Ipinagbunyi ng mamamayan 
ang pananalakay sa kontra-ma- 
mamayan at maka-kapitalistang 
gubernador ng Negros Occiden- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


"tal. Si Marañon ang nasa 
likod ng mga operasyon sa 
pagmimina sa mga ka- 
bundukan at tabing 
R dagat ng mga bayan 
ng Sagay at Cadiz. 
Sistematiko niyang 
pinalayas ang 
8,000 mamama- 
yang nakatira sa 
saklaw ng North- 
ern Negros Forest 
Reserve para gawing 
pastuhan ang lupa. 

Bago ito, nireyd ng BHB ang 
compound ng Philex Gold Mining 
Corp. sa Barangay Nabulao, Sipa- 
lay City sa Negros Occidental no- 
ong Hulyo 6. Dinisarmahan ng 
mga Pulang mandirigma sa ilalim 
ng Armando Sumayang Command 
ng BHB sa Southwestern Negros 
Front ang mga armadong gwar- 
dya at winasak ang tatlong sa- 
sakyan ng minahan at dalawang 
baraks. Apat na shotgun, isang 
kal .357 rebolber at tatlong rad- 
yong pangkomunikasyon ang na- 
samsam ng BHB. 

Ang Philex Mining Corp., 
ayon kay Ka Andrea Guerrero, 
tagapagsalita ng BHB-South- 
western Negros, ay responsable 
sa paninira sa buhay, kabuha- 
yan, kalusugan at kapaligiran ng 
mamamayan. Nagtatambak ito 
ng nakalalasong dumi sa sapa 
ng Mantubay at mga ilog ng 
Bacuyangan at Sipalay na nag- 
reresulta sa maramihang pagka- 
matay ng mga isda sa mga bay- 
bayin ng Sipalay at pagkaubos 
ng tubig para sa irigasyon ng 
mga magsasaka. 

Bunsod ng mga operasyon at 
eksplorasyon ng nasabing kum- 
panya sa pagmimina, ilang li- 


l 


bong mamamayan ang napala- 
yas sa kanilang mga tirahan tu- 
lad ng nangyari na sa mga ba- 
rangay ng Camindangan, Man- 
locahoc, Cabadiangan at San Jo- 
se sa Sipalay City at Baryo Ca- 
malandaan sa bayan ng Caua- 
yan. 

Bago pa ang taktikal na 
opensiba sa timog Negros, na- 
bigla ang pulisya at militar sa 
sunud-sunod na aksyong militar 
ng mga yunit-gerilya sa ilalim 
ng Leonardo Panaligan Com- 
mand sa Central Negros. (Basa- 
hin ang kaugnay na artikula sa 
isyung Hulyo 7, 2011 ng AB.) 

Sa hilagang bahagi naman 
ng isla, nagulat si Lt. Col. Edu- 
ardo Gubat, hepe ng 62nd IB, sa 
inilunsad na mga pagsalakay ng 
BHB. Noong Hunyo 8 ng gabi, 
sinalakay ng Roselyn Pelle Com- 
mand ng BHB-Northern Negros 
ang mga tropa ng 62nd IB na 
nakahimpil sa Sityo Magkalape, 
Barangay Tabun-ac sa Toboso, 
Negros Occidental. Dalawang 
sundalo ang iniulat na napatay 
at ilan ang nasugatan. Kinabu- 
kasan, hinaras ng isa pang yunit 
ng BHB ang mga sundalo na na- 
kahimpil sa mataas na bahagi 
ng Sityo Gabon-gabon sa hang- 
ganan ng Barangay Tabun-ac at 
Barangay Pantao, Calatrava. 

Noong Hunyo 12, inambus 
ng BHB ang isang kolum ng Re- 
gional Mobile Group (RMG) sa 
Sityo Banag, Libertad sa Esca- 
lante City. Anim na tauhan ng 
RMG ang napatay. 

Samantala, isang sundalo ng 
11th IB ang nasugatan nang 
magkaengkwentro ang militar at 
isang yunit ng BHB sa Sityo 
Lag-asan, Barangay Tacpao, 
Guihulngan, Negros Oriental no- 
ong Hulyo 4. 

Bunsod ng mga kabiguang 
ito, tinanggal sa pwesto si Col. 
Francisco Patrimonio bilang hepe 
ng 303rd Brigade nitong Hulyo 
20. Ibinalik din sa Negros ang 
3rd Scout Ranger Company mula 
sa Samar. AB 


Aey MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Sunud-sunod na opensiba 
sa Leyte laban sa 78th IB 


salubungin sila ng mga taktikal na opensiba ng mga Pulang 


[tnei isang (21) sundalo ng 78th IB ang napatay nang 


mandirigma sa ilalim ng Mt. Amandewin Command ng Bagong 
Hukbong Bayan sa Leyte (MAC-BHB-Leyte). Ikinagagalak ng mga 
taga-Leyte ang mga tagumpay na ito ng BHB na nagpataas sa mo- 
ral at kakayahang lumaban ng hukbong bayan, ayon sa naantalang 
ulat mula sa Efren Martires Command ng BHB (EMC-BHB) sa East- 


ern Visayas. 


Pinabulaanan ng matata- 
gumpay na taktikal na opensi- 
bang ito ang pahayag sa midya 
ni Col. John Bonafos, hepe ng 
802nd Brigade na isang sunda- 
lo lamang ang kaswalti ng 78th 
IB. 

Sa katunayan, ani Ka Karlos 
Manuel, tagapagsalita ng EMC- 
BHB-EV, bukod sa 18 tropang 
napatay ng BHB sa tatlong tak- 
tikal na opensibang isinagawa 
nito, nadagdagan pa ng tatlo 
ang kaswalti ng kaaway nang 
magkaroon ng misencounter sa 
pagitan ng mga nalito at demo- 
ralisadong sundalo ng 78th IB. 


Sa panig ng BHB, apat na Pu- 
lang mandirigma ang bahagyang 
nasugatan sa nasabing mga la- 
banan. 

Noong Marso 2, ang bagong 
idineploy sa Leyte na mga 
pwersa ng 78th IB ay naglun- 
sad agad ng mga operasyong 
militar sa erya. Gayunpaman, 
napaghandaan ng mga Pulang 
mandirigma ang opensiba ng 
kaaway dahil kabisado nila ang 
matatarik na kabundukan at 
malakas ang suporta ng mga 
magsasaka na palaging binibik- 
tima ng militar. 

Noong Marso 8, tinamba- 


Ilantad ang pagpapanggap ng 8th ID 


atunay ng makahayop na asal ng 8th ID ang paggamit nito ng 
mga obispo ng Simbahang Katoliko para itulak ang isang imo- 
ral, hindi makatarungan at todo-largang gera sa pamamagitan ng 


Oplan Bayanihan. 

Ito ang batikos ni Fr. Santia- 
go Salas, tagapagsalita ng Na- 
tional Democratic Front-Eastern 
Visayas (NDF-EV) sa pagmamala- 
ki ni Armed Forces chief-of-staff 
Gen. Eduardo Oban at ng hepe 
ng 8th ID na si Gen. Mario Chan 
na nakuha na umano nila ang 
suporta ng simbahan, lokal na 
gubyerno at iba pang sektor pa- 
ra sa Oplan Bayanihan. Nana- 
wagan ang NDF-EV sa Simba- 
hang Katoliko at sa iba pang 
sektor na maging mapanuri at 
mapagmatyag para hindi sila 
mahulog sa bitag ng militar at 


10 


matangay sa madugong kampa- 
nya nito laban sa mamamayan 
ng Eastern Visayas. Sa pamama- 
gitan ng Oplan Bayanihan, ang 
militar ay parang mababangis na 
lobong nagpapanggap na maaa- 
mong tupa, ani Salas. Dapat 
itong puspusang ilantad hindi 
lamang sa Eastern Visayas kung 
hindi sa buong Pilipinas. 
Hinikayat ng NDF-EV ang la- 
hat na ilantad at labanan ang 
Oplan Bayanihan. Ani Salas, da- 
pat makita ng mamamayan ang 
panloloko at malisyosong pag- 
papanggap ng Oplan Bayanihan 


ngan ng isang yunit ng MAC- 
BHB-Leyte ang isang platun ng 
78th IB bandang alas-4 ng ha- 
pon sa Sityo Mati, Barangay 
Antipolo, Albuera, Leyte. Pag- 
karaan ng 40-minutong laba- 
nan, anim na tropa ng 78th IB 
ang napatay at naparalisa ang 
kalakhan ng platun. 

Kinabukasan, Marso 9, bina- 
likan ng mas maliit na yunit ng 
BHB ang mga demoralisadong 
sundalo. Bandang alas-6 ng 
umaga ay hinaras sila ng mga 
Pulang mandirigma at nadag- 
dagan ng lima pa ang kaswalti 
ng kaaway. 

Noong Marso 13, bandang 
alas-10 ng umaga, muling inam- 
bus ng BHB ang isa pang platun 
ng 78th IB sa Sityo Buwak, Ba- 
rangay Tinag-an, Albuera. Tuma- 
gal nang lampas isang oras ang 
labanan at pito ang napatay sa 
kaaway. 

Dahil sa sunud-sunod nilang 
pagkatalo, ang demoralisado at 
litung-litong mga sundalo ay 
nagka-misencounter noong Mar- 
so 18. Tatlo pang tropa ang na- 
patay bunsod nito. AB 


bilang programa para sa kapaya- 
paan at kaunlaran. Imbes na 
matangay sa hindi tuwid na da- 
an ng Oplan Bayanihan patu- 
ngong gera, hinikayat ng NDF- 
EV ang Simbahang Katoliko at 
iba pang sektor na suportahan 
ang negosasyong pangkapaya- 
paan sa pagitan ng gubyernong 
Aquino at ng NDFP at ang paki- 
kibaka para sa makatarungan at 
matagalang kapayapaan. Dapat 
din nilang suportahan ang paki- 
kibaka para makamit ang husti- 
sya para sa mga biktima ng mga 
paglabag sa karapatang-tao. 
Ang kasalukuyang talakayan sa 
usapang pangkapayapaan ay 
naglalayong makabuo ng mga 
solusyon sa mga problemang so- 
syo-ekonomiko, na isa sa mga 
ugat ng umiiral na gera sibil sa 
bansa. AB 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


Pangangamkam 
at monopolyong kontrol 
sa lupa sa Southern Tagalog 


ang sangkot sa mga kaso ng pang-aagaw sa rehiyon ng 
Southern Tagalog sa kasalukuyan. Saklaw nito ang 76 na ba- 
yan at 168 barangay. Kabilang sa mga mangangamkam ang 67 pa- 
nginoong maylupa at 49 na korporasyon sa real estate. May ban- 
tang mapalayas ang mahigit 150,000 mamamayan sa 50 sa mga ka- 


N pat na raang libong (400,000) ektarya ng lupang sakahan 


song ito. 

Ginagamit ng mga pangino- 
ong maylupa at debeloper ng 
real estate ang iba't ibang reak- 
syunaryong patakaran at batas 
para isagawa ang pangangam- 
kam ng lupa. Matingkad sa rehi- 
yon ang malawakang land use 
conversion (LUC) o pagpapalit- 
gamit ng mga lupang pag-aari 
ng malalaking panginoong may- 
lupa para iwasang mapailalim 
ang mga ito sa repormang agrar- 
yo. 

Mula sa pagiging mga lupang 
sakahan, itinatransporma nila 
ang mga ito tungong subdibi- 
syong residensyal, engklabong 
industriyal, sentrong komersyal 
at mga proyektong nanana- 


bing sa karatulang NT 
K 


eko-turismo tulad ng 
mga golf course, lei- 
sure at ecological farm, at 
theme at nature 
park. May mga kasong 
lantarang minamamiobra 
ang mga umiiral na ba- 
tas sa pag-aari sa lu- 
pa para lokohin at isahan 
ang mga magsasasaka. Sa 
ibang bahagi ng rehiyon, laga- 
nap ang kanselasyon ng cer- 
tificate of land ownership award 
(CLOA), certificate of land title 
(CLT) at emancipation patent 
(EP)--mga probisyon sa mga 
batas sa repormang agraryo. 
Libu-libong ektarya rin ang 
sinasaklaw ng pagmimina at 


konstruksyon ng mga “proyek- 
tong pangkaunlaran” tulad ng 
mga dambuhalang dam. Kabi- 
lang dito ang eksplorasyon ng 
Mindoro Resources Ltd. sa 
24,000 ektaryang lupain sa Ba- 
tangas, ang napipintong pagta- 
tayo ng Laiban Dam na sasaklaw 
sa 28,000 ektaryang lupain sa 
hangganan ng Rizal at Quezon 
at ang off-shore mining ng Pit- 
kin Petroleum Ltd. Mining Corp. 
sa Mindoro na sasaklaw ng 
645,000 ektaryang lupa at bay- 
baying dagat. 

Lumalaganap din ang trans- 
pormasyon ng mga lupang agri- 


Halaw sa ulat na inihanda ng Regional Peasant Secretariat ng Southern Ta- 
galog. Sa susunod na isyu: Opensibang Magsasaka bilang tugon ng nakiki- 


bakang mamamayan sa rehiyon. 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


kultural tungo sa mga korpora- 
dong sakahan na tinataguriang 
agro-ecological at agro-industri- 
al, sa ngalan umano ng pagpa- 
paunlad mula sa maliitang pag- 
sasaka tungo sa mas malaki- 
han, produktibo at sistemati- 
kong gamit ng lupa. Tampok 
ang mga plantasyon sa lalawi- 
gan ng Quezon at Palawan na 
tinatamnan ng industrial crops 
gaya ng tuba-tuba (jathropa) at 
balinghoy (cassava) para sa 
bio-fuel, at malunggay para na- 
man sa gamit-medikal at nutri- 
syon. 

Sa mga bulubunduking lugar 
ng rehiyon, ipinatutupad ang 
Integrated Social Forestry (ISF) 
at Community Based Forest Ma- 
nagement Program (CBFMP) na 
nagpapalikas sa mga magsasa- 
kang nabubuhay sa pagtatanim 
ng produktong pagkain. Tampok 
ito sa lalawigan ng Batangas at 
mas marami pang kaso sa Pala- 
wan at Mindoro kung saan mala- 
laki pa ang sinasaklaw ng mga 
kagubatan at kakahuyan. 

Pinatitingkad ng mga kaso 
ng pangangamkam ang monopo- 
lyong kontrol ng lupa sa South- 
ern Tagalog. Namamayagpag sa 
rehiyon ang pinakamalalaking 
panginoong maylupa, burgesya 
kumprador at dambu- 
halang land developer 

gaya ng mga 
Ayala, Coju- 
angco, Sy, 
Tan, Zobel, 
Roxas, Pu- 
yat, Lopez, 
Yulo, Reyes at 
Murray. 
Nasa rehiyon 
din ang pinaka- 
malalaking korpora- 
syon sa real estate tulad 
ng Ayala Land Inc., SM Deve- 
lopment Corporation, Manila 
Southcoast Development Cor- 
poration, LandCo, Fil-Estate, 
San Cristobal Realty Corpora- 
tion, Laguna Estate Develop- 
ment Corporation, Guevent In- 
dustrial Development Corpora- 
tion, Green Circle Properties, 


11 


Crown Asia, 


nabanggit. 


Hindi lamang sa Southern Tagalog nagaganap 
ang malawakang pangangamkam ng lupa. Sa 
iba't ibang bahagi ng bansa, nag-uunahan ang 
mga lokal na panginoong maylupa at dayuhang 


Kuok-Philippines Property, 
Moldex, Cathay Land, Inc., na kapag inugat ang 
pag-aari ay kinakapitalan o kaya'y nasa sirkulo 
rin ng mga panginoong maylupang nauna nang 


Inc., 


korporasyon na makopo ang pinakapaborable at 
pinakamayayamang lupain para sa sariling kapa- 
kinabangan. Udyok ito ng mga patakaran ng 
reaksyunaryong estado alinsunod sa “imperyalis- 


tang globalisasyon” at liberalisasyon ng kalaka- 


nan. 


Pagsasamantala sa mga 
gulayan sa Southern Tagalog 


magsasaka sa Southern Tagalog (ST) at iba pang panig ng 


N ng produksyon ng gulay ay isa sa mga ikinabubuhay ng mga 


bansa. Papalaki ang produksyon nito, partikular sa Quezon at 
Laguna, na dati'y kilala sa mga niyugan. 


Ang Laguna ang may pinaka- 
mataas na produksyon ng gulay. 
Noong 2006, umabot sa 86,091 
tonelada ang produksyon ng gu- 
lay dito. Isa rin sa pinakamala- 
laking prodyuser ng gulay ang 
Quezon, ang pinakamalaking 
prubinsya sa rehiyon. Bentahe 
nito ang magandang klima sa 
Mt. Banahaw at pinong lupa na- 
man sa mga bayan ng Sariaya, 
Lucban at Candelaria. 

Pagsasamantalang pyudal 
sa mga magsasaka. Maliitan at 
hiwa-hiwalay ang produksyon 
ng gulay sa rehiyon. Atrasado 
ang mga kagamitang ginagamit 
sa pagtatanim, pag-aalaga at 
pag-ani ng gulay. 

Dahil karamihan sa mga 
magsasaka sa ST ay walang lupa, 
napipilitan silang umupa ng lu- 
pa sa mga pangino- 
ong maylupa. 

Iba't ibang iske- 
ma ng usura 
at hindi 
pantay na 


12 


kalakalan sa pagitan ng mga 
magsasaka at mangangalakal ang 
pinaiiral. Ang mga panginoong 
maylupa, bagamat hindi signipi- 
kante ang bilang, ay may humi- 
git-kumulang 100 ektaryang lu- 
pain. Ipinauupa nila ito sa mga 
maralitang magsasaka. Maging 
ang mga ahensya ng gubyerno ay 
mayroong mga pribadong korpo- 
rasyon na sakahan tulad ng De- 
partment of Labor and Employ- 
ment (DOLE) na may 36 ektarya 
at Project Development Assis- 
tance Center (PDAC) na mayro- 
ong 11.5 ektaryang lupain na 
ipinauupa rin nila imbes na ipa- 
gamit nang libre. Mismong ang 
Department of Agriculture ay 
nagpapaupa sa mga magsasaka 
nang may patong na interes na 
20% bawat taon. 

Malaking kabawasan sa kita 
ng mga magsasaka ang upang 
ibinabayad nila para sa lupa. 
Kahit umaabot sa isa hanggang 
dalawang ektarya lamang ang 
tinatamnan ng isang magsasaka 
ng gulay, umaabot sa 
P20,000 kada ektarya 
N ang upa sa isang taon. 
Sa quintosan, na la- 
ganap sa Laguna, ay 
pnakapako sa P2,000 
ang upa sa bawat 1⁄4 na 
ektarya, anuman ang 
mangyari sa ani. Tu- 


lan at pamumuhunan. Binibigyan sila ng laya na 
dambungin ang likas na yaman ng bansa sa ka- 
pinsalaan ng lokal na ekonomya at ng sambaya- 


AB 


wing panahon ng anihan ay bi- 
nabarat ng mga middleman ang 
mga magsasaka sa mga produk- 
to nilang gulay. 

Ang mga panggitnang mag- 
sasaka naman ay hirap sa pagta- 
tanim dahil pinakamura na ang 
puhunan na P30,000 para sa 
produksyon ng isang klase ng 
gulay sa isang ektarya lamang ng 
lupa. Ang iba ay nangungutang 
nang “5-6” (o 20% interes bawat 
araw) para makapagtanim. 

Mataas ang halaga ng mga 
binhi at pataba na ibinebenta sa 
mga magsasaka. Halimbawa, 
ang ibinebentang abono sa 
isang lugar sa Quezon ay nagka- 
kahalaga ng P1,100 kada dala- 
wang sako habang ang pestisid- 
yo ay ibinebenta nangP560 ka- 
da bote. Ang upa sa araro ay 
P300 kada araw. Walang naitu- 
tulong ang gubyerno sa pagpa- 
pagaan ng pasanin ng mga mag- 
sasaka dahil isang pakete la- 
mang ng buto na pambinhi ang 
ipinamamahagi nito sa bawat 
magsasaka. Ang pag-atake rin 
ng mga peste at bagyo at iba 
pang kalamidad ay salik din sa 
pagpapababa ng kita. Kung min- 
san ay wala talagang kita ang 
mga magsasaka. 

Mababa ang sahod na tina- 
tanggap ng mga manggagawang 
bukid. Karaniwang sahod nila na 
itinakda ng Regional Wage Bo- 
ard ng ST ay umaabot lamang sa 
P200-250 kada araw. Ang bayad 
naman sa kanilang kabayo sa 
paghahakot ng gamit ay P1 la- 
mang kada kilo habang ang ba- 
yad sa mga namimitas at nagha- 
hakot na manggagawang bukid 
ay nakadepende kung ilang kilo 
ang kanilang nahakot. AB 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


Isang dekada 
ng pakikibaka 


at mga tagumpay ng ILPS 


pandaigdigang asembliya ng International League of People's 


Ç pris taon na ang nakararaan mula nang idaos ang unang 


Struggles (ILPS) sa The Netherlands. Binuo ang ILPS upang 
magtatag ng malawak na anti-imperyalista at demokratikong 
alyansa ng mga pormasyon at kilusang masa. Layunin nitong ibun- 
yag at labanan ang di makataong mga patakaran at gawi ng mga 
kumpanyang multinasyunal, mga reaksyunaryong gubyerno at pan- 
daigdigang institusyon tulad ng IMF, World Bank, WTO at alyansang 


militar. 


Sa pamamagitan ng ILPS ay 
nagkaisa at nagtulungan ang 
mga demokratiko at anti-impe- 
ryalistang organisasyon tulad 
ng mga unyon at mga organisa- 
syon ng kababaihan, kabataan, 
magsasaka, guro, manggaga- 
wang pangkalusugan, mamama- 
hayag, manunulat, syentista at 
teknolohista, mga abugado at 


iba pang propesyunal, gayundin 
ang mga popular na kilusan at 
kampanya. 

Nakapagdaos na ng tatlong 
internasyunal na asembliya ang 
ILPS. Ang ikaapat na asembliya 
ay isinagawa nitong Hulyo 7-9 
sa Pilipinas. 

Matitingkad ang pagsulong 
na nakamit ng ILPS sa larangan 


ng pampulitikang edukasyon 
kaugnay ng mahahalagang isyu 
at usaping internasyunal. Mata- 
as ang naabot nitong antas ng 
pagkakaisa at militansya bunga 
ng puspusang pag-aaral at pag- 
tangan sa anti-imperyalistang 
pakikipag-alyansa at pakikipag- 
kaisa. Matagumpay nitong na- 
pangibabawan ang mga pagta- 
tangka ng mga huwad na Maois- 
tang grupo na wasakin ang pag- 
kakaisa ng liga at ilihis ito tu- 
ngong anarkista o Trotskyistang 
landas. 

Sa ngayon, ang ILPS ang pa- 
ngunahing pormasyon ng mga 
organisasyong masa na kompre- 
hensibong tumatalakay sa ma- 
hahalagang usapin sa pakikiba- 
ka para sa pambansa at panlipu- 
nang paglaya. Ginagabayan ito 
ng patakaran sa pagbubuo ng 
nagkakaisang prenteng interna- 


“ILPS...,” sundan sa pahina 14 


Produksyon ng gulay sa ST 


An paglaki ng saklaw ng mga taniman ng 
gulay sa ST ay hindi luwal ng pagkaeng- 
ganyo ng mga magsasaka na maglipat-tanim 
papunta sa mas mapagkakakitaan (high value 
cash crop). Ayon sa isang pag-aaral ng Region- 
al Peasant Secretariat ng ST, ang paglawak ng 
mga lupaing natatamnan ng gulay sa buong 
bansa ay resulta ng malawakang pagpuputol ng 
puno sa mga kagubatan. May mga karanasan 
din sa Southern Tagalog na ang pagkaubos ng 
mga niyugan sa lalawigan ng Quezon ang 
siyang naghawan ng daan sa pagsulpot ng ma- 
lalawak na gulayan. 

Dahil nananatiling atrasado, maliitan at hi- 
wa-hiwalay ang produksyong agrikultural sa 
bansa, sumusugal ang mga magsasaka sa pag- 
tatanim ng gulay na itinuturing nilang higit na 
mas mabilis na maghahatid sa kanila ng kita. 

Subalit lumalabas na hindi rin naman nalu- 
lutas ng pagtatanim ng gulay at iba pang high 
value cash crop ang suliranin ng kahirapan sa 
kanayunan. Bagkus, patuloy pa ring umiiral 
ang mga datihan nang problema sa pagsasaka 
kagaya ng kakulangan sa kapital at kawalan ng 
subsidyo ng pamahalaan, mataas na gastos sa 
produksyon kumpara sa napakababang presyo 
ng produktong bukid tuwing anihan, at 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


kawalan ng mga pasilidad sa pag-iimbak, pag- 
ani at pagpoproseso ng mga produkto. 

Malaki rin ang epekto ng importasyon ng 
murang produktong bukid mula sa ibang bansa 
kung kaya dumadagsa ang sobrang suplay ng 
gulay na siyang nagpapababa sa presyo ng 
lokal na produkto at kalaunan ay pumapatay sa 
industriya. 

Hindi rin maitatanggi na ang kawalan ng 
sariling lupang masasaka dahil sa kainutilan ng 
repormang agraryo na ipinatutupad ng gubyer- 
no ang siya pa ring pundamental na suliranin 
ng mga maralitang magsasaka sa kanayunan. 

Noong 2000, nasa 585,000 ektarya lupain 
ang nakalaan sa produksyon ng gulay sa buong 
bansa. Nitong 2005, umabot na ito sa 633,000 
ektarya. Noong taon ding iyon, umabot sa 4.5 
milyong tonelada ang produksyon ng gulay o 
30% ng kabuuang produksyong agrikultural. 
Ito ang bumubuo sa 9-10% ng kabuuang ben- 
ta ng mga produktong bukid sa bansa. 

Pangunahing nagtatanim ng gulay sa mga 
lugar na malamig ang klima tulad ng Benguet, 
Mountain Province, Northern Mindanao at 
kabundukan ng Cebu. Laganap din ito sa mga 
kapatagan tulad ng Ilocos, Nueva Ecija, Tarlac, 
Pangasinan, Laguna at Quezon. AB 


syunal. Naglulunsad ito ng mga 
pinagsanib na kampanya, pagki- 
los at masasaklaw na mga kum- 
perensyang internasyunal. Pi- 
nagsasama at kinokoordina nito 
ang mga organisasyong masa 
alinsunod sa kanilang mga ko- 
mun na interes at tunguhin. Ka- 
sabay nito, nakikipagkaisa at si- 
nusuportahan nito ang mga ini- 
syatiba ng mga myembrong or- 
ganisasyon nito. 

Isa sa mga unang inilunsad 
na kampanya ng mga myem- 
brong organisasyon ng Liga ang 
pakikibaka laban sa mga pataka- 
ran ng neoliberal na globalisa- 
syon at “gera kontra-terorismo” 
ng US. Noong Pebrero 2003, ku- 
milos ang Liga kasama ang mi- 
lyun-milyong mamamayan para 
kundenahin ang pagsakop ng US 
sa Iraq at suportahan ang paki- 
kibaka ng mamamayang Iraqi. 

Lumahok ang mga myem- 
brong organisasyon sa mga ki- 
los-protesta laban sa IMF, World 
Bank, WTO at World Economic 
Forum. Sa Asia at Africa, sini- 
mulan nito ang mga kampanya 
laban sa Millennium Develop- 


ment Goals na ginagamit na 
pantabing ng mga imperyalista 
para takpan ang kanilang pan- 
darambong. Naglunsad ito ng 
mga kampanya para 
ipanawagan ang pag- 
bA papalaya sa mga dete- 
nidong pulitikal katu- 
lad nina Memik Horuz, 
pangalawang tagapangulo 
ng Liga, at Irene Fernandez, 
awditor nito. Itinayo ng ILPS 
ang DEFEND upang ipagtang- 
gol ang mga karapatan ng upi- 
syal nitong si Jose Maria Sison 
matapos siya bansagang tero- 
rista ng US, The Netherlands at 
ng European Union. 

Inilunsad ng ILPS ang Mum- 
bai Resistance 2004 para tutu- 
lan ang repormistang linya na 
namayani sa Mumbai Social Fo- 
rum noong taong iyon. Noong 
2005, lumahok ito sa mga ak- 
syon at kumperensyang tumutol 
sa mga gerang agresyon ng US 
at nanawagan para sa kagyat na 
pagpapalaya ng mga detenidong 
pulitikal. Aktibong dinepensa- 
han ng ILPS ang mga upisyal at 
myembro nitong pinag-initan 
ng mga reaksyunaryong gubyer- 
no. 

Kasabay ng mga internasyu- 
nal na kampanyang inilunsad ng 
ILPS, aktibo ang mga myem- 
brong organisasyon sa mga pro- 
testa sa kani-kanilang saklaw. 
Kabilang sa mga isyung hinarap 
nila ang mga paglabag sa kara- 
patang-tao sa Pilipinas, Turkey, 
India, Brazil at iba pa. Aktibo 
rin ang mga myembrong organi- 
sasyon sa mga lokal na isyu sa 
Nepal, Palestine, Turkey at iba 
pa. Noong 2008, inilunsad ng 
Liga ang unang internasyunal na 
kumperensya kaugnay ng mga 
migranteng manggagawa at 
refugee. 


Halaw sa mensahe at ulat ni Jose Maria Sison na pinamagatang “Ipagdi- 
wang ang mga tagumpay ng Liga, puspusang isulong ang pakikibaka.” Si 
Kasamang Sison ay tagapangulo ng International Coordinating Committee 
ng ILPS. Katatapos lamang ilunsad ng Liga ang Ikaapat na Internasyunal 
na Kumperensya nito sa San Mateo, Rizal noong Hulyo 7-9. Dinaluhan ito 
ng mahigit 500 delegado mula sa mahigit 40 bansa mula sa 350 organi- 


sasyong masa. 


14 


Noong taon ding iyon, mu- 
ling binuhay ng ILPS ang RE- 
SIST, isang pormasyon laban sa 
imperyalistang globalisasyon at 
gerang agresyon. Nag-organisa 
ito ng kumperensyang dinalu- 
han ng mga kilalang eksperto sa 
ekonomya sa The Netherlands, 
Indonesia, US, South Africa at 
Pilipinas. Aktibo nitong dinala 
at iginiit ang anti-imperyalista 
at maka-mamamayang pagsusuri 
at paninindigan sa iba't ibang 
mga internasyunal na kumpe- 
rensya. 

Ngayong taon, sangkot ang 
Liga sa mga kampanya laban sa 
pananalakay ng US at NATO sa 
Libya, para sa pagpapalaya kay 
Julian Assange at pagtatanggol 
sa iba pang biktima ng pampuli- 
tikang pang-uusig. Aktibo ni- 
tong isinulong ang paggunita sa 
pandaigdigang araw ng kababai- 
han, pagbubuo ng pagkakaisa 
ng mga magsasaka sa Asia at 
pakikipagkaisa sa mamamayang 
biktima ng mga sakuna at mga 
pinsalang dulot ng imperyalis- 
tang pandarambong. 

Ang mga nabanggit na kam- 
panya, aksyong protesta at in- 
ternasyunal na kumperensya ay 
ilan lamang sa mga pagkilos na 
nilahukan o inilunsad ng ILPS at 
mga myembrong organisasyon 
nito noong nakaraang dekada. 

Ang ILPS sa ngayon ang tu- 
matayong pinakamalawak na in- 
tenasyunal na pormasyon ng 
mga demokratiko at anti-impe- 
ryalistang organisasyong masa. 
Milyun-milyon ang kasapian ng 
mga organisasyong nakapaloob 
dito, na nakapaglulunsad ng 
mga kampanya sa kani-kanilang 
mga saklaw habang aktibong lu- 
malahok sa mga internasyunal 
na kampanyang ikinakasa ng 
sentro nito. Sa pamamagitan ng 
pakikipagkaisang prente at di- 
rektang pag-organisa sa mama- 
mayan, higit pang napalalakas 
nito ang sarili at sa gayo'y na- 
gagawa nitong samantalahin 
ang mga kontradiksyon sa pagi- 
tan ng mga imperyalistang ban- 
sa at mga reaksyunaryo. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


ANG 


BEE- -MA 


Editoryal 


Magkaisa laban 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLII Blg. 14 
Hulyo 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


sa rehimeng US-Aquino! 


atapos ang isang taon, walang napala ang 
[M mananayang Pilipino kundi ibayong pag- 
durusa, palalang kahirapan at papasidhing 

pagkagapi sa ilalim ng lalong nagiging mapanupil 
na rehimeng US-Aquino. Pinapasan nila ang pa- 
pabigat na krisis na resulta ng pagtahak ni Aqui- 
no sa dati nang anti-mamamayan at maka-imper- 
yalistang landas ng mga nagdaang rehimen. 

Mabilis na nadismaya ang mamamayan sa ka- 
walan ng mapagpasyang hakbang ng rehimeng 
Aquino para usigin, litisin at parusahan si Gloria 
Arroyo at ang kanyang mga kasapakat sa panda- 
rambong at mga pasistang krimen. Hindi naiiba 
sa kroniismong ala-Gloria ang ipinapakita ngayon 
ng rehimeng Aquino sa kabi- 
kabilang kwestyunableng mga 
paghirang at mga maanomal- 
yang transaksyong kinasasang- 
kutan ng tinaguriang “Kamag- 
anak, Kaklase, Kaibigan at 
Kabarilan Inc.” 

Kumakalat ang 
apoy ng galit ng 
bayan sa rehimeng Aqui- 
no bunsod ng pagpapatupad nito 
ng mga patakarang lalo lamang 
naglulubog sa kanila sa kumunoy 
ng kagutuman at kahirapan. Pinahi- 
hintulutan niyang itaas nang ita- 
as ng mga dayuhang monopolyo 
sa langis ang presyo ng mga pro- 
duktong petrolyo sa lo- 
kal na pamili- 
han. Mismong 
Malacanang ang 
nagbibigay-da- 
an sa pagtaas 
ng singilin sa 


Desisyon sa HLI, 
nilalabanan ng mga 
PAHINA 4 


Mga tampok 
sa isyung ito... 


magsasaka 


HACIENDA LUISTA INE: }— O f 
- 2 2 
zz Gg 


mga expressway, tren, kuryente, tubig at mga ser- 
bisyong pangkalusugan at pang-edukasyon. Sa 
kabilang panig, hinahadlangan ni Aquino ang 
pagtaas ng sahod sa kabila ng pagdausdos ng tu- 
nay na halaga ng kita ng karaniwang mamama- 
yan. 

Patuloy ang pagkakait ng tunay na reporma sa 
lupa sa Hacienda Luisita at iba pang malalaking 
asyenda. Sunud-sunod ang mga hakbangin ng pa- 
milyang Cojuangco-Aquino para linlangin, hati- 
hatiin, takutin at supilin ang nakikibakang mga 
magsasaka at manggagawang bukid. Ikinagalak ni 
Aquino ang kautusan ng Korte Suprema na muling 
magsagawa ng reperendum hinggil sa “stock dis- 

tribution option” (SDO) taliwas sa pa- 
nawagan ng mga mag- 

SAY P, sasaka ng asyenda na 
ID ipamahagi ang lupa. 
4 na Ikinagalak din niya 
nang panigan ng Korte 
Suprema ang tiyuhin ni- 
yang si Eduardo “Dan- 
ding” (Cojuangco na 
angkinin ang “coco levy 
funds” na piniga mula 
sa pawis at dugo ng 
mga magniniyog sa 
ilalim ng batas militar. 

Sa kabila ng idinu- 
lot na krisis ng imper- 
yalistang “globalisa- 
syon” nitong nagdaang 
dalawang dekada, 
pilit pa rin itong 


Wi s o itinataguyod ni 
A KA tS, 008 - Aquino. Itinutu- 
ma E u l lak niya ang iba- 
q \ aai" yong liberalisa- 


Pakikibaka 
at mga tagumpay 
ng ILPS PAHINA 13 


49th IB, binigwasan 
sa Sorsogon PAHINA 7 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. I dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 

Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 

I-click ang Advanced 

Tiyaking naka-set sa 10096 ang Scaling 

Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


